CWM RHONDDA—A FU AC Y SYDD. 


Llinellau a ddarllenwyd yng Nghyfarfod 
Cymrodorion Ferndale yn Nasareth (B.), 
Blaenllechau, Mawrth 7, 1922. 


Chwi, Gymrodorion glan, 
O Gwm Blaenllechau, 
Gwrandewch ar hyn o gân, 
'Nawr ar y dechreu; 
Mi garwn fynd a chwi 
Mewn gwyllt ddychymyg 
Am dipyn bach o spri, 
Am ryw ychydig. 
O graig y Gilwern draw, 
Chwi welwch wyllt olygfa; 
(Cwm Aman ar un llaw, 
A thanom ni Gwm Rhondda; 
Cwm enwog am ei faw, 
Ei fwg, a'i darth a'i gulni; 
A Chwm sy'n dda am law, 
I olchi ei fudreddi. 
Ar lan yr afon ddu, 
Lle gynt yr oedd brithyllod, 
Yn chwarae yn y lli, 
Y gwelid glan fythynnod; 
Ond dyna sydd yn awr, 
Ar lan yr afon, 
Yw tips o rwbish mawr, 
Fel effaith Mamon, 
Pa le mae'r Cyngor Trefol 
A'r Cyngor Sirol mawr, 
Yn godde'r fath fudreddi 
Yng Nghwm y Rhondda fawr 
Mae ysbryd Evan Llewelyn 
O fferm y Maerdy draw, 
Mewn gwewyr pan yw'n gweled 
Yr afon yn llawn baw ; 
Ac Evan o Flaenllechau 
Sy'n edrych gyda gwg; 
Wrth weled Cwm y Rhondda fach 
Yn llawn o darth a mwg. 
Pe delai'r hen frodorion 
Yn ol i'r cwm am dro, 
Yn lle cael meysydd gwenith, 
Caent weled pyllau glo; 
Ac yn lle cân bugeiliaid, 
A glywid ddyddiau gynt, 
Does dim ond dolef corn y gwaith 
Yn dyfod gyda'r gwynt, 
Yn galw ar drigolion 
Yr ardal, fawr a mân, 
f fynd i lawr ì dorri glo, 
Êr mwyn ì'r byd gael tân; 
Ac nìd yw swn yr heliwr 
T'w glywed gyda'r dydd, 
4“Yn hela ar y bryniau pell, 
Y llwynog coch a'r hydd”; 


bb 384 W |89SO 24/, 
Z 








Ond dim ond swn y llanciau 
Yn chwarae y bêl droed, 
Nes yr adseiniai creigiau” 'r cwm, 
Ni fu'r fath swn erioed. 
Yn lle cael Gwyl Mabsantau 
Ar ben y mynydd glân, 
Rhaid mynd yn awr i'r Workmen's 
Hall 
I weled dawns a chân; 
Rhaid mynd bob nos, fe ddichon, 
Yn awr i'r Workmen's Hall, 
Il weled yno'r Cinema, 
Y turns, y dance, a'r ball. 
Pentyrrant ar ei gilydd— 
Mae'r peth wy'i adweyd yn driw— 
A'u hanner nhw'n dod nas y nos, 
Bron sythu gan y ffliw; 
Mynd wedyn ar eu hunion. 
I brynu Fish and Chips; 
A thyfa coesau plant yr oes 
Yn feinion megis whips. 
Nid oedd yr adeg honno 
'Run plisman yn y lle; 
"Roedd moesau n tadau ni mor dda, 
'Doedd dim o'i isha fe; 
Ond erbyn hyn fe welir 
Rhyw naw neu ddeg o blis;, 
Ac arian y trethdalwyr 
Yn mynd i ffwrdd fel us. 
Yr oedd yr hen frodorion 
Yn onest—neb yn llwm; 
Peth newydd ddod i Rhondd ln Fach 
Yw'r dyn a elwir “bwm. 
Nid oedd dim “Plisman Ysgol, 
Yn edrych am y plant; 
Gwirfoddol oedd eu haddy sg nhw, 
Heb son am “l“sher Grant.” 
Fe wawriodd y milflwyddiant 
Ar Ysgolfeistri ì gyd; 
Pe croesent y terfyno ylch, 
Ni byddent well eu byd; 
Pum awr y dydd a weithiant, 
A phump o ddyddiau gwaith ; 
A beth yw barn y rhain am rai 
Sy'n gorfod gweithio saith? 
Nid oedd y “diwaith” hefyd 
Yn bod y dyddiau fu, 
Na neb yn derbyn “tal y tlawd,” 
Fel yn ein dyddiau ni; 
Ond pawb yn gwneud ei oreu 
w gymydog megis brawd, 
A phawb yn parchu'i gilydd, 
Bonheddig fel y tlawd. 
Arferiad yr hen bobl 
Oedd mynd i “Bastai' nain. 
"Roedd rhai yn yfed “cwrw bach,” 
Ac eraill “ddiod fain”; 
Ond nid oedd neb yn meddwi 
Yn 'D fy mamgu, 
Ond pawb yn ddynion sobr, pìwr, 
Yn debyg iawn i ni, 


« “ X 








Nid oedd dìm dynion bychain 
Yn bod o fewn y plwy', 
'Roedd pawb yn “hoelion wyth' i gyd, 
A rhai yn llawer mwy, 
Mu bwyd oedd llaeth a bwyd blawd 
ceirch, 
Ac hefyd fara haidd; 
Ŵîu gwaith oedd trin y meysydd, 
A mynd ar ol y praidd, 
Avferiad hyfryd arall 
Oedd gan hen Gymry glân, 
Uedd cwrdd ynghyd ar noson oer 
Yn gylch oddeutu'r tân; 
[ adrodd eu tribannau, 
A son am dylwyth teg; 
Diniwed oedd y tadau gynt, 

Heb ddywedyd llw na reg. 
'Roedd Thomas Hywel Llewelyn, 
Yng nghwm yr Ystrad draw, 

Am nyddu can neu englyn, 
Yr oedd yn eithaf llaw; 
A Slams, o Cefn Tylchau 
a ddeuai yn eì dro; 
'Roedd yntau megis 'prydydd,. 
Yn enwog yn y Fro; 
Job Morgan o Lanwyno, 
'Roedd yntau'n eithaf gwr, 
A'r awen ynddo'n llifo'n 
Llifeiriol fel y dwr. 
At Evan o Flaenllechau, 
Mewn brys fe gyrchai'r trì; 
Gan wyhoeod hyn—fod croeso mawr 
i'w gael gan wr y ty; 
Nosweithiau ym Mlaenllechau 
Fe gwrddai'r tri ynghyd 
Î nyddu eu tribannau pert, 
Heb ddim gofalon byd, 
Y byd sydd wedi newid, 
Y rhod sydd wedì troi, 
A hen arferion “Cymru Fu” 
I gyd sydd wedi ffoi. 
Nid oedd y yr un Cyfreithiwr 
Tu yma i Gaerdydd; 
O boh rhyw fan ymryson, 
Yr oeddynt oll yn rhydd. 
Anaml gwelid Meddyg 
Pryd 'hyn yn ieithio' r cwm; 
Ni w 'vddant ddîm am “eryd a mwyth,' 
Nag unrhyw glefyd trwm; 
Mi welaf mewn dychymyg, 
O fyd ac arall fro; 
Bydd pyllau Cwm y Rhondda 
Wedì an cwnnu glo,” 
A'r holl dramorwyr diarth 
Fydd RR mynd sha thre, 
A dyna waredigaeth 
Fydd hynny, onide? 
Aiff yr “Ttalians” adref, 
Y dynîon bydol, cul, 
Y rhai sy'n torri'n cyfraith nì 
Trwy agor ar y Sul, 











Bydd raid i'r rhain fynd adref, 
A'u “hice-cream” gyd nhw; 
A'r wlad a gafodd lonydd, 
Fedd wedyn, mi wnaf lw. 
A bechgyn melyn China, 
A'u hopium i gael “smoke,” 
Heh ofni yr Inspeetor 
I'w herlid,—dyna “joke. 
'R Inspector â yn ffyddlon 
I Dre'rhondda ar y sul; 
Mae hwnnw yn lle purion 
_ I swyddogion Robert Peel; 
Pe byddai yn fwy goleu, 
_ Fe ddelsai gyda mi, 
[ Gapel Wesley, High Street, 
Lle gwelir dynion cry'. 
Fe aiff y Sais tuag adref, 
A gwared da ar ei ol, 
Oherwydd pan ddaeth yma, 
Daeth ag arferion ffol; 
Sef saethu colomennod, 
Â mynd ar ol y pry'; 
Arferion yw y rhain i gyd 
Sy'n ddiarth iawn i ni. 
Fe aìff y Sais tuag adref, 
Efe a'i filgi main; 
A dyna waredigaeth 
Fydd cael gwaredu'r rhain. 
Ond er yr holl gymysgaeth 
Sydd yn y Rhondda fach, 
Mne eto'n aros yn ein plith 
Rai gwyr o uchel ach: 

Sef Cymrodorion glewion, 
Sydd heno'n cwrdd ynghyd; 
Y rhain barablant ìaith eu mam 
A ddysgwyd yn eu crud. 
Cymraeg oedd iaith y Rhondda, 
A hynny er eì chod, | 
ymraeg leferir eto | 

Am oesau eto ì ddod, UM 


O'r Darian, Ebrill, 1932, 


Bed O^ 
Tel Re. 


Argraffwyd gau 
Hy. Lloyd [Ap Hefin], 1r, Seyniour Street, Aberdar. 





